ANG Pahayagan ng Partido pee nee 
Ay, PN arxismo-Leninismo-Maoismo 
> 


Espesyal na Isyu Ay. Nobyembre 7, 2017 


REBOLUSYONG” 
OKTUBRE 


| N 2 , \ | | | | 
ISABUHAY ANG DIWA Es | 
NG DAKILANG f Na $ aN ai REBOLUSYONG OKTUBRE : “SERYET TUNGKOL 
“SA REBO REBOLUSYONG OKTUBRE 
pruna OKTUBRE A e AS 
p E, | la A | 


www.philippinerevolution.info 


ESPESYAL NA ISYU | NOBYEMBRE 7, 2017 


NILALAMAN 


4 Ang Rebolusyong Oktubre 


ang tanglaw sa pagsusulong 
ng Rebolusyong Pilipino 
Mensahe ni Jose Maria Sison, 
Tagapangulong Tagapagtatag 

Partido Komunista ng Pilipinas 


Timeline: 
Ang Rebolusyong Oktubre 


Mula sa 
Tagapaglathala 


hinahandog ng Ang Bayan 

ang espesyal na isyung ito 

bilang ambag sa pandaigdigang 

paggunita ng Dakilang 
Sosyalistang Rebolusyong Oktubre. 
Sa pamamagitan nito, ipinababatid 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 
ang mahigpit na pagkilala sa walang- 
kapantay at nagpapatuloy na kabuluhan 
ng tagumpay na ito ng proletaryo at 
mamamayang Russian sa kasalukuyang 
pakikibaka ng proletaryo at mamamayan 
ng buong daigdig. Maliban sa mensahe ng 
Komite Sentral at Mensahe ni Prof. Jose 
Maria Sison, ang mga artikulong naririto ay 
halaw mula sa pitong-bahaging serye tungkol 
sa Rebolusyong Oktubre na inilabas ng Ang 
Bayan mula Nobyembre 7, 2016 hanggang 
Hulyo 21, 2017. 


Q philrevwebcentral © prwc_info 
prwcinfo (0) philippinerevolutionwebcentral 


© cppinformationbureau@gmail.com 


Sosyalistang Rebolusyong 


9 Isabuhay ang diwa ng Dakilang 


1 


Oktubre 


Mensahe ng Komite Sentral, 
Partido Komunista ng Pilipinas 


Timeline: 
Ang Rebolusyong Pilipino 


Mensahe para sa mga Pilipinong Komunista kaugnay sa Rebolusyong Oktubre 


Rebolusyong 
Oktubre 


ang tanglaw sa pagsusulong 
ng Rebolusyong Pilipino 


Jose Maria Sison 
Tagapangulong Tagapagtatag 
Partido Komunista ng Pilipinas 


Mahal na mga Kasama, 


magpaabot ng mensahe sa lahat ng Pilipinong 

komunista sa pamamagitan ng Ang Bayan at 
lumahok sa selebrasyon ng ika-100 anibersaryo ng Dakilang 
Sosyalistang Rebolusyon ng Oktubre sa pamamagitan ng 


INES at nagpapasalamat ako sa paanyayang 


espesyal na isyu nito. 


Nais kong iugnay ang Rebolusyong Oktubre sa umiiral na 
rebolusyong Pilipino at ialok sa inyo at lahat ng mambabasa 
ng Ang Bayan ang isang tala ng mga akdang ginawa ko 


magmula pa noong Mayo 5 nang inilunsad sa Pilipinas ang pandaidigang selebrasyon ng 
Rebolusyong Oktubre na pinangunahan at inorganisa ng International League of Peoples" 
Struggle at People's Resource for International Solidarity and Mass Movement. 


Bunga ng rebisyunistang pagtataksil 
sa sosyalismo, nasa panahon pa 
tayo ng makabagong imperyalismo 
at rebolusyong proletaryo. Matapos 
ang ganap na panunumbalik ng 
kapitalismo sa mga mayor na 
sosyalistang bansa at pagguho 

ng Unyong Sobyet sa mga taong 
1989-1991, ang estratehikong 
pag-atras ng layuning sosyalista 

ay diniinan ng mga opensibang 
ideolohikal, pulitika, ekonomiko at 
militar ng imperyalismong US bilang 
nagsosolong superpoder. 


Sa ganitong kalagayan, naging 
tampok ang demokratikong 
rebolusyon ng bayan sa Pilipinas sa 
pananatiling matatag at sa pag-unlad 
nang umaasa sa sarili sa landas 

ng rebolusyonaryong pakikibaka 
para sa pambansa at panlipunang 
pagpapalaya. Ipinamalas nito sa 
proletaryado at mamamayan ng 
daigdig na maaaring magsagawa 
ng rebolusyonaryong pakikibaka 
laban sa imperyalismong US at 


4 SS ANG BAYAN 


reaksyon, maging malakas at 
nakakabuhay sa layuning sosyalista 
kahit na sa isang bansang base ng 
imperyalismong US sa rehiyong 
Asya-Pasipiko. 


Ang Partido Komunista ng 
Pilipinas na namumuno sa 
demokratikonng rebolusyon ng 
bayan ay sumusunod sa mga 

turo ni Lenin at sa halimbawa ng 
Rebolusyong Oktubre sa teoretikal 
na konteksto ng Marximo- 
Leninismo-Maoismo. Sa gayon 
nananatili at nakakapagpalakas 
ito. Kaalinsabay nito, nasasaksihan 
nito ang global na ispektakulo ng 
imperyalismong US na aroganteng 
nagbabanat at nagpapahina sa sarili 
at nagpapabilis sa estratehikong 
panghihina nito sa pagpapalubha 
at pagpapalalim ng krisis ng 
kapitalismo at pagwawaldas 

sa malaking rekursong pantao 

at materyal sa pamamagitan 

ng neoliberal na ekonomikong 
opensiba at walang tigil na mga 


gerang agresyon. 


Sa panahong ito, nakikita na 
natin ang malakihang transisyon 
sa isang rebolusyonaryong 
agos sa global na saklaw. Lahat 
ng mayor na kontradiksyon 

ay tumitindi: sa pagitan ng 
kapital at paggawa sa mga 
bansang industriyal kapitalista, 
sa pagitan ng imperyalismo 

at mga mamamayang inaapi, 
sa pagitan ng imperyalismo 

at mga bansang naggigiit ng 
kasarinlan, at sa hanay ng mga 
imperyalistang kapangyarihan. 


Sa pagiging mayor na 
kapitalistang kapangyarihan, 
ang Tsina at Rusya ay 
mapagpasya sa pagpapatindi 
sa mga kontradiksyon sa hanay 
ng mga imperyalista sa isang 
mulitpolar na daigdig. Higit sa 
rati, ang Rebolusyong Oktubre 
ay tanglaw sa rebolusyong 
Pilipino. Ang pagpupursigi ng 


proletaryado at mamamayang Piilipino 
sa rebolusyonaryong pakikibaka ay 
mayor na sangkap na may kabuluhang 
global sa paghahanda ng muling 
pagsulong ng anti-imperyalistang 
pakikibaka para sa pambansang 
kalayaan, demokrasya at sosyalismo. 
Gayundin, nakikinabang sila sa 
ganitong pagsulong ng pandaigdigang 
rebolusyong proletaryo. 


Napatunayan ang teorya ng Kasamang 
Mao hinggil sa pangangailangan ng 
patuloy na rebolusyon sa ilalim ng 
diktadurang proletaryo sa pagturol 

sa makabagong rebisyunismo bilang 
pangunahing nakamamatay na 

banta sa layuning sosyalista at sa 
internasyunal na kilusang komunista 
at sa paglalahad ng mga prinsipyo at 
pamamaraan ng rebolusyong kultura 
sa paglaban sa rebisyunismo, pagpigil 
sa panunumbalik ng kapitalismo 

at pagkonsolida ng sosyalismo sa 
lipunang sosyalista. 


Panoorin ang bidyo ng mensaheng ito ni Ka Joma sa youtube.com 


Tulad ng Komuna ng Paris 

ng 1871, tinalo ng burges na 
kontrarebolusyon ang Dakilang 
Proletaryong Rebolusyong Kultural 
ng 1966-76. Subalit nagpamana 

ito sa atin ng mahahalagang aral 
sa paglaban at pagsusulong ng 
sosyalismo sa patuloy na epokal 
na tunggalian ng proletaryado at 
burgesya, sa pagitan ng sosyalismo 
at kapitalismo. 


Umaasa ako na 
ibayong liliwanag 
sa inyo ang mga sá 
sinabi ko kung RA 
basahin at aralin NG Ni 
ninyo ang inaalok NEON 


kong tala ng mga | pp 
sinulat ko kaugnay | 4 4 

| o s3 
anibersaryo ng N 
Rebolusyong = a 


ng selebrasyon 
ng ika-100 
Oktubre. 
Pi 
E — 


ANG 
REBOLUSYONG 
OKTUBRE 


PEBRERO 26-27, 1917 


Ibinagsak ng burges-demokratikong 
rebolusyon ang tsar at nabuo ang 
dalawang sentro ng kapangyarihang 
pampulitika - ang pambansang 
probisyunal na gubyernong kontrolado ng 
burgesya sa ilalim ni Prime Minister 
Aleksandr Kerensky, at ang mga sobyet ng 
mga manggagawa, sundalo at magsasaka. 
Nagpukaw at nag-organisa ang Partido sa 
mga sobyet, mga unyon ng manggagawa, 
at sa hukbong katihan at pandagat. 


ABRIL 16, 1917 


Dumating si Lenin sa 
Finland Station sa 
Petrograd matapos 
ang mahigit isang 
dekadang 
pagkadistyero. 


AGOSTO 3, 1917 AGOSTO 25, 1917 


Itinakda ng Partido na Nabigo ang pakana ni Heneral 
tapos na ang panahon Kornilov na pangibabawin ang 
para sa mapayapang kapangyarihang militar at durugin 
pagbabago at kailangan ang mga Bolshevik. Sa pamumuno ng 
na ng armadong Partidong Bolshevik, ipinagtanggol 
pagkilos. ng mga Red Guard, mga unyon ng 


manggagawa at mga sundalo at 
marinero ng mga sobyet ang syudad 
laban sa lumulusob na Third 
Mounted Corps. 


OKTUBRE 21, 1917 OKTUBRE 24, 1917 


Ibinaba ng Rebolusyonaryong Madaling araw, inatake ni 
Komiteng Militar ang direktibang Kerensky ang imprenta ng 
maghanda ang lahat ng Rabochy Put, ang 
rebolusyonaryong yunit sa hukbo, pahayagan ng Partido. 
mga pabrika, planta at maging sa Naipagtanggol ito ng 


milisya ng mga 
manggagawa, ang Red 
Guards 


mga barko-de-gerang Aurora at Zarya 
Svobody para sa pag-aalsa. 


EITADAN Eb EUJSMAT b 

3AWHTHALAMA CBOBOAS! 
O MIPA, 
E! fem 


ABRIL 19, 1917 


Inilathala ang April Theses, Nabago na ang komposisyon ng marami sa mga 
ang pagpihit ng rebolusyong sobyet pabor sa mga Bolshevik at nagdala na ng 


Russian mula sa panawagan ng Partido. Naganap sa Petrograd 
burges-demokratiko tungo ang malakihang mga rali ng daan-daan-libong 
sa sosyalistang rebolusyon, organisado at ispontanyong manggagawa, 

ang pamumuno ng sundalo at kababaihan laban sa pagpapatuloy ni 
proletaryong Russian, at ang Kerensky ng gera at nanawagan ng paglipat ng 
paglipat ng kapangyarihang kapangyarihan mula sa probisyunal na gubyerno 
pampulitika mula sa burges tungo sa mga sobyet. Marami ang namatay sa 
na estado tungo sa mga pandarahas ng estado sa mga rali. Napilitang 
sobyet. kumilos ng lihim ang mga Bolshevik sa harap ng 


matinding panunupil. 


AA TAPICES 
m PAGOYHXD ame 
oi AENYTATOSL WAPOAOBL 


OKTUBRE 10, 1917 ae i i 3 a o E 


Itinakda ng Komite Sentral ng Partido na 
hinog na ang kalagayan para sa pag-aalsa. 
Ibinatay ito sa: 


AENYTATON, 


z NAKAPETA Sy 


(1) internasyunal na kalagayan kabilang 
ang paghina ng imperyalistang Germany: 
(2) pagbaling tungo sa Partido ng 
popular na tiwala, at 
(3) kapansin-pansing paghahanda para 
sa ikalawang atakeng militar ng 
maka-Kanan. 


OKTUBRE 25, 1917 


Nakontrol ng mga rebolusyonaryong tropa ang mga istasyon 
ng tren, post office, telegramahan, ang mga ministri at ang 
bangko ng estado. Kinanyon ng barko-de-gerang Aurora ang 
Winter Palace pagdating ng gabi, pagkatapos ay lumusob ang 
mga rebolusyonaryong manggagawa, sundalo at marino at 
inaresto ang probisyunal na gubyerno. Naidaos ang 
Ikalawang All-Russian Congress of Soviets sa Smolny nang 
alas-10:45 ng gabi, kung saan mayorya ng mga nahalal ay 
Bolshevik. Ipinroklama ng kongreso na ang kapangyarihang 
pang-estado ay lumipat na sa mga sobyet. 


TEORETIKAL NA GABAY 


Pilipinas noong 1930 nagmarka ang mga aral ng 


He lamang sa pagtatayo ng Partido Komunista ng 


Rebolusyong Oktubre. Ayon kay Prof. Jose Maria 
Sison, ginamit sa Unang Kilusang Pagwawasto noong 
dekada 1960 hanggang muling itatag ang Partido noong 
1968 ang mga aral ng Rebolusyong Oktubre na nasa mga 


akda ni V.I. Lenin: 


e 


# à 
Ikalawang Kongreso 


Partido Komunista ng Pilipinas 
Oktubre 24-Nobyembre 7, 2016 


— 
—- IN = 


nm 


What is to be done? (1902) 


Two Tactics of Social Democracy (1905) 


State and Revolution (1917) 


Imperialism: Highest Stage of Capitalism (1916) 


Materialism and Empirio-Criticism (1908) 


Philosophical Notebooks (1895 - 1916) 


Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky (1918) 


“Left Wing” Communism: An Infantile Disorder (1920) 


The Right of Nations to Self-Determination (1916, 1920) 


ISABUHAY ANG DIWA NG DAKILANG 
SOSYALISTANG REBOLUSYONG OKTUBRE 


at isulong ang digmang bayan hanggang tagumpay 


KOMITE SENTRAL 
PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 


K aisa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang proletaryo at masang 
anakpawis sa buong daigdig sa pagdiriwang sa sentenyal ng Dakilang 
Sosyalistang Rebolusyong Oktubre. Hindi lalabis ang pagdiin sa kabuluhan ng 
padiriwang na ito sa gitna ng nagpapatuloy na krisis ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista. Itinuturo ng lumalalang pagsasamantala sa proletaryado 
at mamamayang api ang patuloy na katumpakan at mahigpit na 
pangangailangan ng paglulunsad ng sosyalistang rebolusyon. 


Ang pinakaunang nagtatag ng 
sosyalistang sistema sa buong daigdig, 
ang mga manggagawang Russian at 
ang kanilang mga alyadong magsasaka, 
na lipos ng diwa ng rebolusyonaryong 
pakikibaka, ang siyang nagbibigay ng 
inspirasyon ngayon sa ating paglaban 
sa imperyalismo at lahat ng 

anyo ng pagsasamantala at 

pang-aapi. 


Ang mga prinsipyo at aral na binuo ng 
Partidong Bolshevik sa ilalim ni 
Kasamang V.I. Lenin ay nagsisilbi ngayon 
bilang walang-kasinghalagang mga 
gabay sa Partido sa pamumuno nito 
sa dalawang-yugtong rebolusyon, ang 
bagong demokratiko at sosyalistang 
rebolusyon, sa Pilipinas. 


Sa simula ng ika-20 siglo, pumasok na bilang pandaigdiang Iskra, ang diklap na 


ang pandaigdigang sistemang kapitalista nagpasiklab sa sosyalistang apoy sa buong 
sa naghihingalong yugtong monopolyo daigdig sa ilang dekadang pambansa at 
kapitalismo o imperyalismo. Pinakawalan sosyalistang pakikibaka laban sa mga 

ng kapitalistang krisis ang malawakang imperyalistang gera at agresyon, kolonyal na 
disempleyo, pagwasak sa mga pwersa sa pananakop at malakolonyal na paghahari. 
produksyon at sagupaang inter-imperyalista. 

Nang pumutok ang Unang Digmaang Dahil sa tagumpay ng Rebolusyong 
Pandaigdig noong 1914, nakalatag na ang Oktubre, naging sentro ng pandaigdigang 
kundisyon para sa sosyalistang rebolusyon. proletaryong rebolusyon ang Soviet Union. 


Nanawagan si Lenin sa 


Sa pamamagitan ng “DAHIL SA TAGUMPAY NG proletaryado ng mga 


magkakasunod na kapitalistang bayan sa 
pagwasak sa pyudal na REBOLUSYONG OKTUBRE, NAGING Europe na sunggaban 
monarkiya, pagbagsak i ang pamumuno sa 
ng burges na estado at SENTRO NG PANDAIGDIGANG ispontanyong mga 
pagtatayo ng diktadura ng pag-aalsa na lumitaw 
proletaryado, ipinusisyon PROLETARYONG REBOLUSYON ANG mula sa kaguluhan 
ng manggagawang at krisis ng Unang 
Russian ang sarili SOVIET UNION ái Digmaang Pandaigdig. 
para isagawa ang i Kasabay nito, binigyan 
malalimang pagbabago ng lipunan, magtayo niya ng partikular na pagpapahalaga 
ng sosyalismo sa Russia, at tumayo bilang ang pagtataguyod sa pambansang 
konsolidadong base ng pandaigdigang rebolusyonaryong mga gera sa atrasadong 
rebolusyong proletaryo. mga bayan. 
Bago magsimula ang Ikalawang Digmaang Noong 1919, namuno 
Pandaigdig noong 1939, inilarawan ni Stalin siya sa pagtatatag ng 
ang Soviet Union bilang pinakaabanteng Ikatlong Internasyunal 
bayan sa daigdig sa usapin ng teknolohiya. o ang Communist 
Nalampasan na nito ang nangungunang International 
kapitalistang mga bayan sa larangan ng (Comintern) na 
ekonomya, sosyal, syensya at kultura, nagsilbing sentro para 
gayundin sa usapin ng demokrasya at sa pagtutulungan, 
kalayaan ng mamamayan. koordinasyon at 
pamumuno. Unang Kongreso 
Sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pinadulas nito ang E E 
Pandaigdig, matagumpay na napaurong pagtatayo ng mga 
ng Soviet Union ang pananalakay ng Nazi partidong komunista 
Germany at nagdulot ng estratehikong sa mga bayan kung saan wala pa ito. 
bigwas sa pandaigdigang pwersang 
pasista na tumungo sa pagkakatalo nito at Sa loob ng di-hihigit sa kalahating siglo 
pagtatapos ng gera noong 1945. Gamit ang mula nang Rebolusyong Oktubre, lumawak 
rebolusyonaryong pagtanaw sa kinabukasan, ang sosyalistang kampo at sumaklaw 
idineklara ni Lenin na bisperas ng sa sangkatlo ng buong mundo. Mula 
sosyalistang rebolusyon ang imperyalismo. Europe hanggang sa Amerika, daan- 
milyong manggagawa at magsasaka ang 
Ibinunsod nga ng tagumpay ng sosyalistang pinalaya mula sa pambansa at makauring 
rebolusyon sa Russia ang isang panahon ng pagsasamantala at pang-aapi. Tutuwang 
epikong pakikibaka sa pagitan ng burgesyang na rin ang China, ang bayang pinakamarami 
kumakatawan sa lumang nabubulok na ang tao, sa Soviet Union, bilang mga muog 
kapitalistang sistema at sa proletaryado ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon. 


at aping mamamayan na kumakatawan 
sa modernong sosyalistang sistema. 
Pumapel ang 1917 Rebolusyong Oktubre 


10 Aa ANG BAYAN 


Ang paglitaw at paglago ng 
modernong rebisyunismo 
(ang bagong burges na 
ideolohiyang nagkukubli 

sa kurtina ng sosyalistang 
retorika) ay nagresulta sa 
malalaking kabiguan at 
kapitalistang pagpanumbalik 
mula noong huling bahagi ng 
dekada 1950 sa Soviet Union 
na tumungo sa lantarang 
burges na paghahari noong 
1991 at mula huling bahagi 
ng dekada 1970 sa China 

na nagresulta sa todong 
sosyal na sobinismo at 
monopolyo kapitalismo ng 
estado. Ang mga kabiguang 
ito, gayunpaman, ay hindi 
nagkakaila sa mga tagumpay 
na nakamit ng sosyalismo. 
Sa katunayan, ang 
mapagsamantala at mapang- 
aping mga kalagayang 
kinapapalooban muli ng mga 
manggagawa at magsasaka 
dulot ng kapitalistang 
pagpapanumbalik, ay 
nagbibigay diin sa 
nagpapatuloy na katumpakan 
at pangangailangan ng 
paglulunsad ng sosyalistang 
rebolusyon. 


Sa okasyon ng sentenyal 

ng Dakilang Sosyalistang 
Rebolusyong Oktubre, 
mahalaga para sa 
proletaryado na gagapin 
ang teorya ng nagpapatuloy 
na rebolusyon sa ilalim ng 
diktadura ng proletaryado 
para labanan ang 
modernong rebisyunistang 
pagkabulok sa ideolohiya 

at pigilan ang kapitalistang 
pagpapanumbalik. Malalim 
na nagagap ni Mao Zedong 
ang paninindigan ni Marx na 
kinakatawan ng sosyalismo 
ang isang buong 
pangkasaysayang epoka ng 
nagpapatuloy na makauring 
pakikibaka at pinaunlad ang 
teorya ni Lenin sa diktadura 
ng proletaryado upang 
ilinaw ang pangangailangan 
ng paglulunsad ng mga 
kampanya ng sosyalistang 
pagwawasto at mga 
rebolusyong pangkultura 
para mapigilan ang burgesya 
na makapusisyon sa loob 
ng sosyalistang sistema at 
maagaw ang kapangyarihang 
pampulitika mula sa 
proletaryado. 


Armado ng teoryang ito, lubos 
nating mauunawaan ang 
kabuluhan ng nakaraang siglo 
ng proletaryong rebolusyon at 
burges na kontra-rebolusyon 
at kung gaano na kalayo ang 
naabot ng proletaryado mula 
sa Komuna ng Paris noong 
1871. Tangan ang teorya 

ni Mao sa nagpapatuloy na 
rebolusyon, di kailanman 
bababa ang rebolusyonaryong 
kapasyahan ng proletaryado 
sa kanilang paglaban sa 
imperyalismo at lahat ng anyo 
ng pagsasamantala, pang-aapi, 
pasismo at reaksyunaryong 
paghahari, ang kanilang 
sosyalistang kasiglahan 

at optimismo ay laging 
mananatiling mataas habang 
nakakamit nila ang mas malalaki 
pang tagumpay sa hinaharap. 


Bagamat naiiba sa anyo at tindi, 
ang kasalukuyang matagalang 
pandaigdigang depresyong 
kapitalista ay nagmumula rin 
sa parehong mga kalagayan 

ng kapitalistang labis na 
produksyon na humahadlang 
sa produksyong kapitalista at 
ekspanded na reproduksyon. 
Itinutulak ng gayong mga 
kundisyon ang mga monopolyo 
kapitalista upang patindihin ang 
imperyalistang pandarambong. 
Sa mahigit 50 taon na ngayon, 
nagpataw ang mga imperyalista 
ng kaayusan ng neoliberal 

na mga patakaran sa buong 
mundo upang patindihin ang 
pagsasamantala sa uring 
manggagawa at akumulasyon 
ng tubo. 


Mula dekada 1970, sumailalim 
ang sambayanang Pilipino sa 
walang humpay na pagsalakay 
ng mga patakarang neoliberal. 
Nagresulta ito sa lumalalang 
krisis pang-ekonomya at 
pagkaatrasado, pinatinding 
mga anyo ng pagsasamantala 
at pang-aapi, malawakang 


Qe ANG BAYAN 11 


kawalang-lupa, disempleyo, kontraktwalisasyon at iba 

pang anyo ng “pleksibleng" empleyo, laganap na karalitaan 
at malalang mga panlipunang di-pagkakapantay-pantay. 
Patuloy na hawak ng imperyalismong US ang hegemonya at 
nagsasagawa ng interbensyong militar at pulitikal. Iniladlad 
nito ang presensyang militar sa karagatan ng Pilipinas at 
saanman may ibinibigay na pagkakataon ang napapansin o 


sinadyang tunggalian. 


Ipinadiriwang ng 

proletaryo sa Pilipinas at 

sa daigdig ang sentenyal 

ng Dakilang Sosyalistang 
Rebolusyong Oktubre 

sa harap ng malalang 
kapitalistang krisis. Wala 
nang mas mabuting 

paraan sa paggunita sa 
makasaysayang tagumpay 
na ito kundi ang pagyakap 
sa diwa at rebolusyonaryong 
optimismo nito upang 
patatagin ang kanilang 
determinasyon na isulong 
ang proletaryong rebolusyon 
at pambansa-demokratikong 
pakikibaka sa gitna ng 
estratehikong imperyalistang 
pagdausdos. Tinatanaw ng 
pandaigdigang proletaryado 
ang paparating na bagong 
panahon ng sosyalistang 
pagbangon at pagsigla. 


Naaalala ng Pilipinong 
proletaryado kung paano 
nila ginamit ang Marxismo- 
Leninismo-Maoismo bilang 
gabay sa pagtatakwil ng 


12 Aa ANG BAYAN 


“KUNG WALANG REBOLUSYONARYONG TEO 
WALANG REBOLUSYON” 


modernong rebisyunismo at 
muling pagtatayo ng Partido 
noong Disyembre 26, 1968 

sa matatag na teoretikal 

na batayan at pamumuno 

sa rebolusyon batay sa 
kongkretong kalagayan 

ng lipunang Pilipino. Ang 
Leninistang kasabihang “Kung 
walang rebolusyonaryong 
teorya, walang rebolusyon" 

ay walang-alinlangang 
ipinapakita ng kung paanong 
ang Partido, na lipos ng 
Marxismo-Leninismo- 
Maoismo, ay namuno sa 
sambayanang Pilipino 

sa sunud-sunod na mga 
tagumpay ng matagalang 
digmang bayan. Nagsagawa 
ito ng iba't ibang kilusang 
pagwawasto upang itakwil 
ang modernong rebisyunismo, 
pahigpitin ang gagap sa 
rebolusyonaryong teorya at 
pataasin ang determinasyon 
na pamunuan ang rebolusyon. 


Nananatili tayo sa panahon 
ng imperyalismo, ng 
naghihingalong kapitalismo, 


EA AO 


RYA, 


na ipinaliwanag ni Lenin. 
Kasalukuyan itong sakmal ng 
malawigang pandaigdigang 
depresyon. Sa gitna ng labis- 
labis na kalakal, nagtitiis ang 
proletaryado at mamamayan 
sa mababang sahod, gutom at 
kakulangan ng mga batayang 
pangangailangan. Dumaranas 
ang lahat ng mga susing 
pandaigdigang sentro ng 
kapitalismo ng pagbagal sa 
ekonomya, mga istagnasyon 
at resesyon sa harap ng 
lumalalang krisis ng sobrang 
produksyon. Tampok sa 
multipolar na imperyalistang 
daigdig ang tumataas na 
gastos sa militar, hibang na 
estratehikong deployment 

ng mga pwersang militar sa 
buong daigdig at mga gerang 
proxy. Patuloy na lumalakas 
ang mga inter-imperyalistang 
kontradiksyon sa pagitan 

ng dati at lumilitaw na mga 
imperyalistang kapangyarihan. 


Ang US at iba pang imperyalistang bayan 

ay pinamumunuan ng mga papalalang 
mapanggerang rehimen na nagbabantang 
magpakawala ng mga gera ng malawakang 
pangwawasak. Pinag-iisipan ng baliw sa 
Capitol Hill ang plano para sa pagwawasak 
ng daigdig samantalang ang kanyang tuta, 
ang baliw na mambobomba ng Malacanang, 
ay nagpaplano paano mangungunyapit sa 
kapangyarihan sa anumang paraan sa harap ng 
lumalalang pagkakahiwalay sa mamamayang 
Pilipino. Sabay silang nagmumura sa saliw 
ng mga bomba mula sa himpapawid at mga 
rocket, samantalang pinapupurihan ang 
neoliberalismo, pasismo, rasismo, henosidyo, 
etnosidyo at pagkapoot sa kababaihan. 


Nitong nakaraang taon, napaglabanan ng 
rebolusyonaryong kilusan ang todong-gera ng 
panunupil ng rehimeng US-Duterte. 
Napatatag ng Partido ang sarili nito sa 
ideolohiya, pulitika at organisasyon at 
pinamumunuan ang Bagong Hukbong Bayan 
at nagkakaisang prente bilang susing mga 
armas sa pagsulong ng dalawang-antas na 
rebolusyon. 


Solidong umaabante kapwa ang pambansa 
demokratikong kilusang masa at ang 


rebolusyonaryong armadong pakikibaka. 

Sa kabila ng malakihan at walang-patumanggang 
kampanyang militar ng mga tropang laking- 
batalyon at dibisyon, istraping, panganganyon at 
pambobomba mula sa himpapawid, nanindigan 
ang hukbong bayan at rebolusyonaryong masa, 
umangkop sa mga bagong pamamaraan, natuto 
ng mga aral, at sa proseso ay napalakas ang 
kanilang mga pwersa. Ang iba't ibang kumand 
ng Bagong Hukbong Bayan ay tumugon sa 
panawagan na maglunsad ng mga taktikal na 
opensiba, mabilis na nagpalawak at nagbawi ng 
mga prenteng gerilya, at nagpalaki ng kasapian, 
mga pormasyon at kakayahang lumaban ng 
hukbong bayan. 


Sa paglulunsad ng rebolusyon, ang Partido at 
lahat ng rebolusyonaryong pwersa ay humuhugot 
ng inspirasyon kapwa sa kasalukuyang mga 
pakikibaka at tagumpay ng mamamayang Pilipino 
gayundin ng mga rebolusyonaryo ng Rebolusyong 
Oktubre isang siglo na ang nakaraan at ang 
sumunod na pandaigdigang rebolusyonaryong 
paglaban ng proletaryado. Ang lahat ng nga 
kadre at kasapi ng Partido ay determinadong 
magpalalim at mag-abante ng kanilang pag-aaral 
sa teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo- 
Maoismo, at pagyamanin ito ng mga aral mula sa 
rebolusyong Pilipino. 


Magpugay sa Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre! 

Iwagayway ang bandila ng Marxismo-Leninismo- Maoismo! 

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas! 

Isulong ang pambansa-demokratiko at sosyalistang mga rebolusyon! 

Kamatayan sa imperyalismo! Isulong ang sosyalistang rebolusyon sa buong daigdig! 
Mabuhay ang proletaryong internasyunalismo! 


igit sa inspirasyon at aral ang ibinahagi ng uring 

| E manggagawa ng Soviet Union sa nakikibakang 
mamamayan ng daigdig. Sa suporta ng bagong-tatag 
na sosyalistang estado, ipinatupad ng Partidong Bolshevik ang 
internasyunalistang tungkulin na tulungan ang mamamayan 
ng iba't ibang bayan sa kanilang pakikibaka para sa paglaya, 
kasama na ang Pilipinas na noo'y may masiglang pakikibaka 
laban sa kolonyalismong US. 

“Matapos malutas ng A gubyerno ang gera sibil at 
dayuhang agresyon, nagtayo ito ng mga istruktura at 
Organisasyon para sa pamumuno ng uring proletaryado sa 
pandaigdigang pakikibaka. Itinayo nina Lenin ang Ikatlong 
Internasyunal na nagtaguyod ng teorya at praktika ng 
Marxismo-Leninismo at paglalapat nito sa kongkretong 
kalagayan ng iba't ibang bayan. Magkakasunod na itinayo ang 
Red International of Labor Unions at Peasant International na 
nagbigay ng sentro sa pagkakaisa at pagkilos ng mga unyon 
ng manggagawa at ng mga kilusang magsasaka sa iba't ibang 
bayan. 


Nakarating sa Pilipinas ang impluwensya ng Rebolusyong 
Oktubre nang makadalo sa iba't ibang mga kumperensya at 
kongreso ng mga internasyunal na ito ang mga Pilipinong 
lider-masa. Nakatulong ito sa pagpapataas ng antas ng nooy 
masigla nang kilusang manggagawa at magsasaka. Nag-aral 
din sa Communist University of Toilers of the East (CUTE) sa 
Moscow ang 13 manggagawa at magsasaka mula sa iba't 
ibang unyon at organisasyong magsasaka. 


Tumulong ang Comintern sa pagtatayo ng Partido Komunista 
ng mga Isla ng Pilipinas na sa kalaunan ay tinawag na Partido 
Komunista ng Pilipinas. Ngunit hindi mahigpit na nailapat ng 
itinatag na Partido ang wastong linya sa pagsusulong ng 
rebolusyong Pilipino, at sa kalaunan ay tumahak na rin ito ng 
rebisyunistang linyang tulad ng dinala ng USSR sa panahon 
nina Khrushchev. 


Ang Partido Komunista ng Pilipinas ay muling itinatag noong 
Disyembre 26, 1968 sa gabay ng Marxismo-Leninismo- 
Maoismo upang pangibabawan ang mabibigat na kamalian ng 
nakaraan, labanan ang modernong rebisyunismo at muling 
isulong ang rebolusyong Pilipino sa pamamagitan ng 
matagalang digmang bayan. Nilinaw nito ang kamalian ng 
modernong rebisyunismong Sobyet at ng sumunod na 
karanasan ng China. 


AGOSTO 26, 1930 


Itinayo sa isang 
kumbensyon sa Templo 
de Trabaho, Maynila, 
ang Partido Komunista 
ng Pilipinas, sa 


okasyon ng Sigaw ng 
Pugadlawin 


ABRIL 20, 1928 
Pinagtibay ng Comintern 
Political Secretariat ang 
resolusyong “Mga 
Pangunahing Tungkulin ng 
mga Komunista sa Pilipinas”. 
Ito ay ang “pagtatayo ng 
isang panimulang grupong 
komunista, na 
unti-unting 
magtatransporma ng 
Partido Obrero tungo 
sa partido ng masa, 
isang epektibong 
partidong komunista.” 


HULYO 3, 1921 


Itinatag ng Comintern 
ang Red International 
of Labor Unions (RILU 
o Profintern) para 
maging sentro ng 
progresibong 
kilusang unyon sa 
buong daigdig 


1925 

Itinayo nina Crisanto 
Evangelista ang 
Partido Obrero batay 
sa kilusang unyon at 
kilusang magsasaka. 
Iginuhit nito ang 
malinaw na 


peel lay 


LC NT 


1928-1930 IS E A 


Iba't ibang bats ng 
manggagawa ang 
nag-aral sa C.U.T.E. 


pagkakaiba sa mga 
dilaw na unyon na 
kabilang ng Congreso 
Obrero de Filipinas 


(COF). 


ABRIL 1925 


Inaprubahan ng ika-5 Plenum ng 
Comintern ang unang resolusyon tungkol 
sa Pilipinas 


a a AA 


Oktubre, 
a Tondo ang 
ista ng 


DISYEMBRE 26, 1968 
muling pagtatatag ng 
Partido Komunista ng 
Pilipinas sa gabay ng 
Marxismo-Leninismo- 
Maoismo 


AWIT NG REBOLUSYONARYO 


aririnig sa mga awitin ng Rebolusyong Pilipino ang 
Mouses ng Rebolusyong Oktubre. Isa rito ang 

adaptasyon na Awit ng Rebolusyonaryo, hango sa tono 
ng Po dolinam i po vzgoriam (Through valleys and over hills). 

Ang awiting ito ay malaganap sa Pulang Hukbo ng Russia upang 
ipagdiwang ang tagumpay ng sosyalistang gubyerno sa gera sibil. 
Naisalin na ito sa iba't ibang wika kabilang ang Serbia-Croatia, French, 
German, English at Hungarian. 


Bukid, bundok, pagawaan at parang 


Batis ng ating kabuhayan 
Papayagan bang makamkam 
Laya't kasaganaan 


Ang dangal ng bayang Pilipinas 
Na nais igupo ng dahas 
Manggagawa ay magbalikwas 
Tutulan mo ang paghamak 


Ang lahat ay magkaisang hanay 
Isa man ay walang hihiwalay 
Hadlangan ang mga gahaman 
Mapaniil na dayuhan 


Bawat isa ay tibayan ang loob 
Bakahin ang pambubusabos 
Mga papet na manghuhuthot 
Galamay ng mananakop 


Ang damdamin nami'y nagliliyab 
Buklurin sa iisang hangad 
Umalpas na ng buong dahas 
Sukdang dugo ay dumanak 
Partido Komunista ang gabay 
Bisig ang Bagong Hukbong Bayan 
Ang lakas ay ang mamamayan 

Sa paglaya ng bayan 


Itaas ang Bandilang Pula 
Nang lumaya ang bayan 
Itaas ang Bandilang Pula 
Nang lumaya ang bayan 


Mo aonmHam n no B3ropbaM 
Wna puBu3na Bnepég, 

YTo6bI C 60A B3ATb Mpumopee - 
Beno apmun onnot 


HanuBanuca 3HameHa 
Kymayom nocneaHux pan, 
Llinm nuxue 3ckappoHbi 
Mpuamypckux napTu3an. 


OTUX NET He CMONKHET CnaBa, 
He nomepkHeT Hukorpa -- 
MaprtugaHckue OTPAnbl 
3aHumanm ropona. 


VU ocTaHyTCA, Kak B CKa3Kax, 
Kak manane OrHu 
Lutypmospie Hou Cnaccka, 
Bonoyaesckue am. 


Pa3rpomunu aramaHoB, 
Pas3orHanu BOeBOoA 
Y Ha Tuxom okeaHe 
CBOú 3akO0HYNNN noxog. 


Monumento na 
nagdadakila sa mga 
sundalo ng Red Army 
Spassk-Dalny, Russia 


EL, Kolektibong sakahan 
ES sa Klishevo, malapit sa 
4 | Moscow, dekada 1930 


h.. 

N 
PON 
KAWI 
Nad 
CAO 


sa sosyalistang konstruksyon 


ng tagumpay ng Rebolusyong 
Oktubre ng 1917 ang nagbunsod 
ng makasaysayang igpaw 

sa pagsulong ng pakikibaka 

ng kababaihan. Sa unang 
pagkakataon sa lipunang 
makauri, ang pagkakapantay ng mga kasarian 
ay hindi lamang sa pormal na batas. Sa 
pagpapabagsak sa sistemang kapitalista 

sa kanilang bayan nalikha ang kongkretong 
kundisyon upang matamo sa praktika ang 
pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki. 
Ipinakita nito sa buong daigdig na ang paglaya 
ng kababaihan ay puspusang itinataguyod ng 
uring manggagawa at mahigpit na nakakawing 
sa sosyalistang rebolusyon. 


POSTER: 
Marso 8, 
1920 


: N ANG BAYAN 17 


KABABATHAN A71 REBSLUSYSH 


Pagsulong 
ng mga karapatan 
ng kababaihan 


P 


ap $ 
SS 


“MGA DOKUMENTO NG REBOLUSYONG 1917 NA NAKAARIKIBO 


KODIGO ng Paggawa ng 1918 


Kabilang sa mga probisyon nito ang 30-minutong 
may bayad na breyk tuwing tatlong oras para 

magpasuso ng sanggol ang mga nagtatrabahong 
ina, ang walong linggong may sahod na maternity 
leave, mga pahingahan sa loob ng pabrika, libreng 


pangangalagang prenatal at pagkatapos manganak, 


at mga tulong pinansya. Mayroon itong 
mga klinikang pang- 

ina, upisinang 
pangkonsultasyon, lugar 
para sa pagpapasuso, 
narseri, at mga bahay 
pang-ina at sanggol. 


Ipinagbawal din ang 
panggabing trabaho at 
obertaym sa mga buntis 

at nagpapasusong ina. 
Noong mga dekada 1920 
at 1930, karaniwan ang 
pagbigay sa kababaihang 
manggagawa ng ilang araw 
na pahinga sa panahon ng 
pagregla, isang benepisyong 
hindi naipagkaloob ng 
alinmang estado. 


18 Bi ANG BAYAN 


inamunuan at sinubaybayan ng mga 
kababaihan mismo ang mga ahensya at 
komite sa pagpapatupad ng sumusunod 
na mga batas at programa upang matiyak 

na itinataguyod ang mga ito sa prosesong 
naaayon sa kababaihan. Naging buhay na 
pagsasanay ito sa kanila sa sama-samang 
pagtatayo ng isang sosyalistang lipunan. 


Rali ng kababaihan, 
Kremlin 1920 


DEKLARASYON 


ng mga Karapatan ng mga Mamamayan 


Winakasan ang dantaong patriyarkal at relihiyosong kapangyarihan ng pyudalismo 
at ng di pagkakapantay-pantay sa lahat ng larangan ng buhay panlipunan. Tinanggal 
ang mga restriksyon batay sa nasyunalidad o relihiyon, at itinatag ang ganap na 
pagkakapantay-pantay ng mga kasarian at ng mga nasyunalidad ng Russia. Ito ang 
unang estadong nagbawal sa diskriminasyon sa mga taong may piniling kasarian, 
bagamat noo'y hindi pa inabot ang antas ng pagkilala sa kasal sa pagitan ng mga 
homosekswal. 


Eskwelahang narseri, 
dekada 1930 


KODIGO 
sa Pag-aasawa, 
Pamilya 
at Pag-aalaga 


Isinaad dito 

ang suporta 

ng magulang 

sa kanilang mga 
anak hanggang 18 
taong gulang at ang 
karapatan ng bawat 
isa sa mag-asawa sa sarili 
nilang mga ari-arian. 


Itinayo ng gubyerno ang mga panlipunan 

at pangkulturang pasilidad at komunal 

na serbisyo para sa mga manggagawang 
kababaihan upang mahatak sila sa mga 
programang pang-edukasyon at pagsasanay. 
Tiniyak ng bagong tayong gubyerno na 
makatanggap ang kababaihan ng sahod 

na pantay sa kalalakihan. Itinaguyod ang 
kanilang karapatan sa pantay na edukasyon at 
empleyo. 


indi simpleng naghintay ang 
H eooosono manggagawa 

na “maghandog” ng mga 
batas at makinarya para sa kanila 
ang gubyerno. Bago, habang, at 
pagkatapos ng rebolusyon ay 
namuhunan ng lakas at pagsisikap 
ang kababaihan kapwa para sa 
sariling uri, bayan at kasarian. 


Bago ng rebolusyon, sangkatlo ng 
lakas-paggawa sa industriya ng 
Russia ay kababaihan. Ibinandila 

nila ang mga kahingian sa pantay na 
sahod para sa pantay na paggawa, 
may bayad na maternity leave, at 
pasilidad sa pangangalaga ng bata sa 
mga pabrika. Daan-daang kababaihan 
ang sumapi sa Partido Komunista, 

at kalahok sila sa lahat ng aspeto ng 
gawain, hayag at lihim, bilang pinuno 
ng mga lokal na komite, kuryer, 
propagandista at manunulat. 


Masigla ang mga pangmasang 
pagkilos ng kababaihan sa Petrograd 
laban sa pagtaas ng presyo ng 

bilihin at sa digmaan. Ang Unang 
All-City Conference of Petrograd 
Working Women, noong Oktubre 
1917, ay maagang nagtapos upang 
makalahok ang mga delegado nito sa 
insureksyon. 


Noong 1919, itinayo ang Zhenotdel, 
ang seksyon ng kababaihan sa 
ilalim ng Komite Sentral ng Partido 
Komunista. Hinimok nito ang mga 
babae na lumahok sa pakikibaka 
para sa sosyalismo, nilabanan ang 
kamangmangan ng kababaihan 

at naglunsad ng mga pag-aaral sa 


Kababaihan sa Digma 


Malawakang nagboluntaryo ang ka- 
babaihang Russian sa pagtatanggol 
ng sosyalistang gubyerno sa panahon 
ng Ikalawang Digmaang Pandaidig. 
Hanggang 800,000 kababaihan ang 
sumapi sa Red Army. Karamihan 

sa kanila ay mga medik at nars, at 
mayroon ding mga piloto, isnayper, 
machine gunner, crew ng tangke at 
partisano. Halos 200,000 sa kanila 
ang tumanggap ng pagkilala o pa- 
rangal. 


ED aA | 
mga bagong batas, nag-organisa ng mga 
agraryong kooperatiba ng kababaihang 
magsasaka, at nagpaunlad sa kalagayan 
ng kababaihang Muslim sa Soviet Central 
Asia. 


Inihalal ng mga kababaihang manggagawa 
sa bawat pabrika ang kinatawan nila 

sa Zhenotdel. Nagsilbi silang mga 
obserber-aprentis sa iba't ibang sangay 

ng pampublikong aktibidad sa mga 
pabrika, sobyet, unyon, paaralan, ospital, 

at komunal na kusina, upang tiyaking 
gumagana ang mga batas at serbisyong 
para sa kababaihan. Inilathala noong 1920 


Unang Kumperensya 
ng Manggagawang 
Kababaihan, Kremlin 


a 


ang Kommunistka (Babaeng 
Komunista), isang magasin para 
sa kababaihang anakpawis na 
tumatalakay ng mga paraan 
para sa paglaya ng kababaihan 
hindi lamang sa batas at teorya 
kundi sa praktikal na pang-araw- 
araw na buhay sa pamilya at 
lipunan. Hindi rin pinalampas 
ang mga usapin sa sekswalidad, 
pag-aasawa, diborsyo, pag- 

ibig, moralidad, at paglaya ng 
kababaihan mula sa pang-aapi 
ng kalalakihan. 


— 
LA 


agbukas ang 

Second All-Russian 
Congress of 

Soviets sa Smolny, 
Petrograd, alas 
10:45 ng gabi 

noong Oktubre 25 (Nobyembre 

7 sa kalendaryo ngayon), 1917. 
Naagaw ng lokal na Sobyet ang 
kapangyarihan sa Petrograd sa gitna 
ng matinding pag-aalsa doon ng mga 
manggagawa. Idineklara ng kongreso 
na ganap nang lumipat sa kamay 

ng mga Sobyet ang kapangyarihang 
pang-estado. 


Ito ay matapos nang ilang buwan na 
pagpupunyagi ng uring manggagawa 
sa pamumuno ng Bolshevik na 
agawin ang mga Sobyet o mga lokal 
na ehekutibo. Nilabanan nila ang 
burges na gubyernong Kerensky na 
isinubo ang masang anakpawis ng 
Russia sa unang gerang pandaigdig. 


Noong gabi ng Oktubre 26, ilang 
oras lamang matapos ideklara ang 
tagumpay na ito, pinagtibay agad 

ng Second All-Russian Congress of 
Soviets ang Dikreto sa Kapayapaan 
na nanawagan sa lahat ng bayang 
nagdidigmaan na kagyat na magtigil- 


20 EH ANG BAYAN 


hi Mga delegado sa Second 
" i All-Russian Congress of Soviets, 


| Nobyembre 7-9, 1917 


E 
- 


A LA 


sa mga SOBYET 


putukan nang may di bababa sa tatlong buwan 
upang makapagnegosasyong pangkapayapaan. 


Inihalal ng Second All-Russian Congress of 
Soviets ang unang gubyernong Sobyet—ang 
Konseho ng mga Komisar ng Mamamayan— 
upang mamahala sa pagpapatakbo ng 
sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. 
Ibinigay na pangunahing mga tungkulin nito 
ang: pigilan ang paglaban ng burgesya, 
himukin sa panig ng proletaryado ang 
mayorya ng mga magsasaka, organisahin 
ang malawakang produksyon ng ma- 
kinarya gamit ang mga pabrikang 
nakumpiska sa burgesya, at organisahin 
ang sosyalismo mula sa mga guho ng 
kapitalismo. Ito ang diktadura ng proletaryado, 
o diktadura ng nakararaming anakpawis laban 
sa iilang burgesya at panginoong maylupa na 
dati ay nang-alipin sa kanila. Tinanggal ang mga 
ministro ng burges na pamahalaan at itinayo 
ang naaangkop na mga People's Commissariat. 
Nagbuo ng mga komite ng maralitang 
magsasaka na nanguna sa pagkonsolida ng 
Pulang kapangyarihan sa mga kanayunan, at sa 
kalaunan ay isinanib na sila sa mga naitayong 
Sobyet. 


Bagong-halal na 

komiteng tagapamahala 
ng kolektibong sakahan sa 
Moscow, dekada 1930 


DIKRETO SA LUPA 
Bilang pagkilala sa ti- 

nig ng mga magsasaka, 
buong-buong pinagtibay 
ng gubyernong Bolshevik 
hanggang sa pinakahuling 
salita ang Nakaz (deklara- 
syon ng prinsipyo) ng mga 
magsasaka. Ang Nakaz 
ay mula sa tinipong 242 
deklarasyon ng mga mag- 


ang mahigit 162,000,000 
ektarya ng lupa. Lahat ng 
rekursong mineral—langis, 
carbon at mga hilaw na 
metal—ay naging pag-aari 
ng mamamayan. 


LIBRE AT UNIBERSAL 
NA EDUKASYON 


Tiniyak nito ang edukasyon 
ng lahat ng batang edad 

tatlo hanggang 16 na taong 
gulang at dinoble ang bilang 
ng mga eskwelahan. Dulot 
nito, tumaas ang tantos ng 
literasiya mula 30% tungo sa 
75% noong 1937. Sa mga 
konseho ng paaralan, kalahok 
ang lahat mula sa guro, es- 
tudyante hanggang dyanitor. 
Nagagawang ipatanggal ng 
mga estudyante ang mga 
asignatura na sa tingin nila 
ay hindi kailangan. Naglun- 
sad ng libreng mga lektura para sa mga hindi 


nakapag-eskwela, ginawang pampubliko ang sining, at ibayong dumami ang 


mga aklatan. 


Ang sosyalistang 


sasaka ng iba't ibang lokali- Russia ang 
dad. Ipinasa para bung- a 
kalin ng mga magsasaka pinakaunang bansa 


sa daigdig na 
nagsabatas ng walong 
oras ng araw ng 
paggawa noong 1917. 


SEGURIDAD PANLIPUNAN 
Sakop nito ang seguridad ng lahat ng 
manggagawa sa usapin ng kapan- 
sanan, pensyon sa pagtanda, alawans 
sa mga ina na may tatlo o higit pang 
anak, pension sa pamilyang nawalan 
ng tagapaghanapbuhay at pampinan- 
syang tulong sa mga estudyante sa 
kolehiyo. Sinakop din ng mga garanti- 
yang panlipunan ang kolektibisadong 
mga magsasaka. 


Ginawang libre sa lahat ang ser- 
bisyong pangkalusugan laluna ang 
pangangalaga sa mga buntis at ang 
pagpaplano ng pagbubuntis. 


Pulong ng mga 
magsasaka sa isang 
kolektibong sakahan, 
dekada 1930 


Qa ANG BAYAN 21 


Sl sa Moscow, 1920 


entralisadong plano sa pagpapaunlad ng ekonomya, pambansang 
industriyalisasyon, nasyunalisasyon ng lupa ng mga panginoong maylupa 
at pagsulong ng industriya ang programa sa ekonomya na itinaguyod ng 
Rebolusyong Oktubre 1917. 


Ang programang ito ang nagbigay ng tulak 

sa sumunod na mga yugto ng sosyalistang 
konstruksyon. Kalagitnaan ng 1937, dalawang 
dekada lamang matapos ang rebolusyon, 

isa nang modernong sosyalistang bayan ang 
Soviet Union. Inabot nito ang mahigit 700% 

ng antas ng produksyon bago ng digmaang 
pandaigdig. Mula sa karalitaang dulot ng 
awtokrasya ni Tsar Nicolas at panggigipit ng 
iba't ibang mas malakas na imperyalistang 
bayan, naibangon ang Rusya upang maging isa 
sa pinakamakapangyarihang bayan sa buong 
daigdig. Sa panahon ng kanilang henerasyon 
at sa kagyat na sumunod na henerasyon ay 
tinamasa agad ng mamamayang nagrebolusyon 
ang mas matiwasay at masaganang buhay. 


POSTER, 1945: 
Ang USSR ay so- 
syalistang estado 
ng manggagawa 
at magsasaka. 


22 Qa ANG BAYAN 


SOSYALISTANG BKONOMYA 


428% 


pagtaas ng 
produksyon 


129% 


paglawak ng 
lupang 
sinasaka 


142% 


pagdami ng 
inaning butil 


350% 


pagdami ng 
nakapag-aral sa 
elementarya at 


atapos ang gera sibil 
noong 1921, ipinatupad 
ang New Economic 
Policy (NEP o Bagong 
Patakarang Pang-ekonomya) upang 
maibangon ang ekonomyang winasak ng 
gera. Pinalitan ng sistemang buwis ang 
sistemang surplus-appropriation. Pinasigla 
ang agrikultura, pinalawak ang produksyon 
ng butil at mga industriyal na pananim, 
pinasigla ang sirkulasyon ng mga kalakal, 
pinaunlad ang suplay sa mga bayan, at 
lumikha ng bagong pundasyon ng alyansa 
ng mga manggagawa at magsasaka. 
Nang maabot na ang isang antas ng 
pagpapasigla noong 1928, inilunsad 
ang unang limang-taong plano para sa 
sosyalistang konstruksyon, kung saan 
naglaan ang estado ng 64.6 bilyong rubles 
($12.3B) na puhunan para sa pambansang 
pagpapaunlad ng industriya, elektrisidad, 
transportasyon at agrikultura. Layunin ng 
planong ito ang pagtatayo ng industriyang 
makapaglilikha ng kinakailangang 
ekwipment at magrereorganisa hindi lang 


hayskul 


4844 


pagdami ng 
nakapag-aral 
sa kolehiyo 


ng buong industriya 

kundi maging 
transportasyon at 

agrikultura sa batayang 

sosyalista. Naabot ang 
mga target ng limang-taong plano sa 
loob ng apat na taon at tatlong buwan, 
at naging pangunahing salik na ng 
ekonomya ang sektor ng estado. Sunod 
namang inilunsad ang ikalawang limang- 
taong plano noong 1932. Nilayon nitong 
abutin ang walong beses na pag-unlad ng 
ekonomya kumpara sa antas nito noong 
bago ang digmaang pandaigdig. Naglaan 
ng malaking pondo ang estado para sa 
mekanisasyon at modernisasyon ng 
agrikultura, teknikal na rekonstruksyon ng 
transportasyon at komunikasyon, at higit 
na pagpapaunlad sa antas ng pamumuhay 
ng mga manggagawa at magsasaka. Sa 
determinasyon ng masang anakpawis 
at sentralisadong pamumuno ng estado, 
nakamit ang mga target nito nang mas 
maaga kaysa sa plano. 


N IANG BAYAN 23 


“Ang imperyalismo ang bisperas 

ng sosyalistang rebolusyon ng 
proletayado. Nakumpirma na ito mula 
1917 sa pandaigdigang saklaw.” 


BALIK-TANAW 
sa KRITIKA 


sa IMPERYALISMO 


inunggali ni Lenin, lider ng Partido 
Komunista (ang Russian Social 
Democratic Labor Party o RSDLP), ang 
sinasabi ng iba't ibang mga ekonomista 
ukol sa sistemang kapitalista sa 
kanilang panahon. Inilinaw niya na 
“hangga't hindi nauunawaan ang mga 
pang-ekonomyang ugat ng penomenong 
ito at hindi napahahalagahan ang pampulitika at 
panlipunang katuturan, hindi makahahakbang tungo 
sa paglutas ng mga praktikal na problema ng kilusang 
Komunista.” 


Inilarawan ni Lenin ang limang pangunahing katangian 

ng imperyalismo—1) pangingibabaw ng monopolyo, 2) 
oligarkiya sa pinansya, 3) eksport ng kapital, 4) paglikha 
ng mga saklaw ng impluwensya, at 5) ganap na paghahati 
ng daigdig. 


IMPERYALISMO ANG MONOPOLYONG YUGTO 

NG KAPITALISMO 

Taliwas sa ipinamarali ng mga burges na ekonomista 

na malayang kompetisyon ang sistemang kapitalismo, 
mula pa noong maagang bahagi ng ika-20 siglo ay 
nangibabaw na sa buong sistema ang mga monopolyo 

at naging pundasyon na ito ng buhay pang-ekonomya 

ng mga kapitalistang bansa. Ang mga monopolyo ang 
kumokontrol sa suplay ng hilaw na materyales, suplay ng 
lakas paggawa, mga deliberi, at mga pautang. Winawasak 
ang mga unyon, kinukopo ang pamilihan, at sistematikong 
minamanipula ang presyo para malugi ang empresang 
gustong kontrolin. 


PAGBUO NG NAPAKAMAKAPANGYARIHANG PANGKAT 
NA TINATAWAG NA OLIGARKIYA SA PINANSYA 

Sa pamamagitan ng mga trust na may mga sapi sa 
napakaraming mga kasosyong kumpanya--kapwa 
rehistrado at nagbabalatkayo--at sala-salabid na 

mga pamunuang nagpapatakbo sa mga korporasyon, 
nahahawakan ng oligarkiya sa pinansya ang halos buong 
pampinansyang kapital ng lahat ng mga kapitalista at ng 
mas malaking bahagi ng kagamitan sa produksyon at 
pinagkukunan ng hilaw na materyales ng kanilang bayan 
at ng iba pang mga bayan. 


NOONG MAAGANG BAHAGI NG 1900, kabilang sa mga industriyang kontrolado ng monopolyo ang industriya ng riles at 

tren sa Britain at France, industriya ng kuryente at kemikal sa Germany at ang industriya ng asero at ng langis sa USA. Isa sa mga 
monopolyong ito ang Standard Oil Company ng USA na naging pinakamalaking kumpanya ng langis sa bayan sa pamamagitan ng 
iba't ibang panggigipit sa mga kakumpitensya nito. Sa kapital na humigit-kumulang 5150 milyon, kumita ito ng netong 5838.8M 

mula 1882 hanggang 1906. Ito na ngayon ang ExxonMobil, ang pinakamalaking pribadong kumpanya ng langis na nagpoprodyus ng 
3% ng langis at 2% ng enerhiya ng buong mundo. May negosyo ito sa iba't ibang sangay ng industriya at may kontrol sa 8.5 milyong 
ektaryang lupa sa Europe, South America, Asia, Australia, Africa, at Canada, maliban pa sa anim na milyong ektarya sa US mismo.Ang 
hepe nito, si Rex Tillerson, ay itinalaga ni President Trump ng US bilang Secretary of State. 


24 Qa ANG BAYAN 


NOONG 1916, sinulat ni Lenin 
ang Imperyalismo, ang Pinaka- 
mataas na Antas ng Kapital- 
ismo, sa Zurich, sa pagitan 
ng Enero-Hunyo. Unang 
inilathala ang essay sa Zhizn 
i Znaniye (Buhay at Kaala- 
man) Publishers, Petrograd, 
sa gitna ng 1917. 


mage” 

nep: 
ES 
perpa? 


Si Lenin sa 
presidyum 
ng Unang 
Kongreso ng 
Communist 
International, 
Marso 1919 


KRITIKA SA IMPERYALISNG 


PANU 
i stilit 


EKSPORT NG KAPITAL 

Dahil hindi na muling maipuhunan ang 
sobrang kapital sa sariling bayan dahil 

sa sobrang produksyon, inieeksport 

to sa ibang bansa para patuloy na 
makapagpalaki ng tubo. Sinasamantala 
ang atrasadong ekonomya ng mga 
bansang ito, ang mababang antas ng pag- 
unlad ng kapitalismo, ang murang lupa, 
hilaw na materyales at lakas-paggawa 
upang magkamala ng supertubo ang mga 
imperyalista. 


Paraan din ng eksport ng kapital ang 
pagpapautang. Ang kapital na ipinauutang 
ng mga monopolyo kapitalista ay 
nakatakda kung saan gagamitin. May 
kasabay itong mga kontrata tulad 

ng pagbili ng armas, teknolohiya, 
makinaryang gagamitin, o mga 
pangkonsumong kalakal mula lamang sa 
nagpautang na bansa o korporasyon, o 
kaya'y doon din magsusuplay ng hilaw na 
materyales. 


Kaya't habang tumatabo ng tubo mula sa 
utang, kumikita pa ang mga monopolyo 
kapitalista mula sa pagbenta ng mga 
produkto nito. 


Noong 1910, ang dalawang dating 
imperyalistang bayan, England at France, 
kasama ang dalawang umuusbong na 
imperyalistang bayan, United States at 
Germany, ang nagmamay-ari ng halos 80% 
ng kapital sa pinansya ng buong mundo. 
Wari ba'y sila ang usurero ng buong 
daigdig. 


Lalo pa itong tumingkad pagkatapos ng 
Ikalawang Digmaang 


Mga 
manggagawa 
sa pabrika ng 

asero, 1900 


Pandaigdig nang itayo ang 
International Monetary Fund, na 
kontrolado ng mga imperyalistang 
bayan, para masistematisa ang 
pagpapautang sa mga atrasadong 
bayan. Sa bawat pautang ay 
nagtakda ito ng napakasahol at 
napakabigat na mga kundisyon sa 
mismong estado ng pinauutang. 


KINOKONTROL NG ng bawat 
monopolyong kumbinasyon ang 
lahat ng pagkukunan ng hilaw na 
materyales upang maipagkait ito 
sa kanilang kakumpitensya, laluna 
ang mga nauubos na yaman tulad 
ng langis, mina, karbon at lupa. 
Hinahawakan nila hindi lamang 
ang mga dati nang natuklas 

na rekurso, kundi pati ang mga 
potensyal pa, dahil napakabilis ng 
pag-unlad ng teknolohiya. 


Para sa kanila, ang ngayong 
walang silbi ay maaaring mapa- 
kinabangan bukas, mabuhusan 
lang ng teknolohiya at kapital. 
Garantiya ito laban sa anumang 
panggigipit ng kakumpitensya, 
kabilang na ang pagbubuo ng mga 
batas na nagtatatag ng monopolyo 
ng estado. 


NAGBABAGU-BAGO ANG 
paghahati batay sa lakas ng bawat 
monopolyong korporasyon at sa 
bayang kumakatawan sa kanila. 


Noong 1884 hanggang 1914, sa 
merkado ng internasyunal na 
kartel ng asero, lumiit ang bahagi 
ng Great Britain mula 66% tungo 
53.5%, samantalang lumaki ang 
Germany mula 27% tungo 28.8%, at 
Belgium mula 7% naging 17.67%. 
Sa huli, nabahaginan ang France, at 
noong 1905 ay nakibahagi pa ang 
United States Steel Corporation ni 
J.P. Morgan, ang pinakamalaking 
korporasyon ng asero sa US. 


BANG BAYAN 25 


KRITIKA SA IMPERYALISNG 


PAGLIKHA NG SAKLAW ngunit sistema itong 

NG IMPLUWENSYA sumasaklaw maging ng 
Inaalis ang kasarinlang pulitikal ng pulitika at kultura, at militar 
atrasadong bayan at mamamayan na pagpusisyon sa buong 


para maging madulas ang daigdig. Ang paligsahang 
paghuthot ng tubo. Ipinakikita ito para sa dominasyon 

ito sa paglitaw at paglaganap ng ay nagtutulak sa walang tigil 

mga kolonya, na tuwirang hawak na pakikidigma o paghahanda para 
ng imperyalistang estado, at ng makidigma. 


mga malakolonya, mga bansang 
nagpapakilalang “nagsasarili” 
ngunit sa katotohanan ay sakal 
ng imperyalistang estado sa 
ekonomya, pulitika at kultura. 
Sa pagtatayo ng isang tutang 
gubyerno, binabansot ng mga 
imperyalista ang ekonomya, 
dinarambong ang likas na 
yaman, pinipiga ang murang 
lakas-paggawa ng uring 
anakpawis, at binubulok ang 
kaisipan ng mamamayan 
upang tanggapin ang kanilang 


paghahari. 

NEOLIBERA- 
GANAP NA PAGHAHATI LISMO ANG pinakahuling mukha 
NG DAIGDIG ng imperyalistang pang-aapi at 
Simula pa lamang ng siglong pagsasamantala. Pagbaklas ito sa 
1900, naubos na ang “bukas” na mga regulasyon o sagka upang buong 
teritoryo sa hibang na pananakop layang magpalawak ng kapital ang 


ng oligarkiya sa iba't ibang bayan: oligarkiya sa pinansya. Pagbubukas 
ganap na ang pagkakahati-hati ng ito ng buong daigdig sa kanilang 
daigdig. Nagbabago lamang ang ibayong pagsasamantala sa tinatawag 
pagkakahating ito kapag naaagaw na globalisasyon, at pagsikil sa 

ng isa ang teritoryong “pagmamay- kapangyarihan ng paggawa, lalo na ang 


ari” ng iba. Ang imperyalismo pagwasak sa organisadong paggawa. 
ay katumbas ng digmaan. Ang Sa paglulunsad ng oligarkiya sa 
dominasyong sinisikap ng mga pinansya ng gera laban sa paggawa, 
imperyalistang estado ay umaabot lumalalim ang hukay ng kanilang 

pati sa pinakaindustriyalisadong libingan sa harap ng nagngangalit na 


mga rehiyon. Hindi lang ito para sa masang anakpawis. 
sariling pagpusisyon, kundi para 


pahinain at bakuran ang karibal Tulad ng naipaliwanag ni Lenin, 

na kapangyarihan at makamit ang walang ibang kalutasan ang krisis 
hegemonya. Ipinakita ni Lenin na ng imperyalismo kundi ang rebolus- 
pang-ekonomyang dominasyon yong proletaryo upang maitatag ang 
ang batayan ng imperyalismo, sosyalismo. 


QUE 


2 


< ‘RUSSIAN EMPIRE y) ~~ 


"LANTIC f 
ICEAN Í, 


MULA 1884-1900 ang masaklaw na pananakop ng 
pangunahing mga bayan sa Europe. Noong 1900 ay nakolonisa 
Pprureies na ang 90.4% ng Africa, 98.9% ng Polynesia, 56.6% ng Asia, 

4 p] ane 27.2% ng America (hilaga hanggang timog), at ang buong 

ae Australia. 


INDIAN i 
OCEAN y K 


i 9 e 
PAN ) di Mga Kontroladong Teritoryo: 
ig” E Belgium CO The Netherlands 
rance ortuga 
/ jerman Empire ain 
eat Britain ited States 
su 
Africa and Asia 


TC 0 1000 2000 Mili 
ATLANTIC 0 o ios 
OCEAN 


Sa panahong ito rin sinaklot ng US ang Pilipinas, sa 
pamamagitan ng isang digmang mapanakop na pumatay sa 
halos sangkanim (1/6) ng populasyong Pilipino. Naging maingay 
ang pagtutol rito ng mamamayang Amerikano, bagay na pinansin 
ni Lenin sa kanyang akda na “Imperyalismo.” 


Dapat ding ibatay ng Partido Komunista ang patakaran nito sa usaping pambansa, 
hindi sa abstrakto at pormal na mga prinsipyo ngunit, una, sa isang presisong pagtaya sa 
ispesipikong istorikal na kalagayan at, pangunahin, mga kalagayan sa ekonomya; 
pangalawa, sa isang malinaw na pag-iiba sa pagitan ng interes ng uring api, ng anakpawis, 
at sa pangkalahatang konsepto ng pambansang interes sa kabuuan, na nagpapahiwatig ng 
interes ng naghaharing uri: at pangatlo, sa isang kasinglinaw na pag-iiba sa pagitan ng api, 
dependyente at nasasakop na mga bansa at ng nang-aapi, nagsasamantala at naghaharing 
bansa, upang mapasubalian ang burges-demokratikong mga kasinungalingan na pinaliliit 
ang kolonyal at pinansyal na pang-aalipin ng napakaliit na minorya ng pinakamayayaman at 
abanteng kapitalistang bayan sa malaking mayorya ng populasyon ng daigdig, isang 
katangian ng panahon ng kapital sa pinansya at imperyalismo. 


Vladimir Lenin 
Preliminary Draft Theses on the Naional and the Colonial Questions, 1920 


O www.philippinerevolution.info 


